RETE P 


FADHILA ZA MWEZI WA SHAABAN 
NA UZUSHI WA NISFU SHAABAN 


Imeandaliwa na: Yunus Kanuni Ngenda 
Imepitiwa na: Abubakari Shabani Rukonkwa 


Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mola wa 
viumbe vyote, na rehma na amani zimwendee 
Mtume wetu Muhammad (s.a.w) na watu wake na 
Maswahaba wake wote. Amma baad: 


Mwezi wa Shaaban ni mwezi wa nane katika 
kalenda ya Kiislam. Na ni mwezi ambao upo katikati 
ya miezi miwili mitukufu; Rajab na Ramadhaan. 
Mambo ya kuzingatia katika mwezi huu ni kuweza 
kupambanua yaliyo sahihi na yaliyozushwa, kwani 
ingawa kuna fadhila zake mwezi huu lakini pia 
mengi yaliyoenea na yanayofanywa na watu, ni ya 
Upotofu. 


Ni mwezi ambao Mtume (S.a.w) alikuwa akifunga 
sana Swawm za Sunnah kama ilivyothibiti katika 
Hadiyth ifuatayo kutoka kwa Mama wa Waumini 


1 


‘Aaishah (R.a) “Mtume (S.a.w) alikuwa akifunga 
hadi tukadhani kuwa hatofungua kamwe, na 
alikuwa akiacha kufunga hadi tukadhani hatofunga 
tena. Sijamuona Mtume (S.a.w) akifunga mwezi 
mzima kama alivyokuwa akifunga Ramadhaan, na 
sijamuona akifunga mara nyingi kama alivyofunga 
katika Sha'abaan” 


[Al-Bukhaariy na Muslim]. 


SWAUMU NA FADHILA ZA MWEZI WA 
SHAABAN: 


Juu ya kwamba Mtume (S.a.w) alikuwa akifunga 
mara nyingi zaidi katika mwezi wa Sha'abaan kuliko 
miezi mingine ukiondosha Ramadhaan, kama 
ambao unafungwa wote, hakuwahi hata mara moja 
kuufunga mwezi mzima wa Sha'abaan. Na ni jambo 
ambalo lenye kuchukiza kufanya hivyo kama 
wanavyotueleza wanachuoni kama kina Ibnul 
Mubaarak na wengi wengine, pia Swahaba mtukufu 
Ibn ‘Abbaas anasema ni makruhu kufunga mwezi 
mzima wa Sha'abaan kwani Mtume wa Allah 
hakufanya hivyo. 


Imepokewa kuwa Ibn ‘Abbaas (R.a) amesema: 
“Mtume wa Allaah (S.a.w) hakuwahi kufunga mwezi 
wowote kikamilifu isipokuwa Ramadhaan. 
[Al-Bukhaariy]. 

Kukithirisha kwake Mtume (S.a.w) ibada katika 
mwezi huu wa Sha'abaan, ni kutokana na maelezo 
yake mwenyewe alipoulizwa na Usaamah bin Zayd 


2 


(R.a) sababu ya kufunga sana katika mwezi huu 
alijibu: “[Sha'abaan] ni mwezi ambao watu hawaultilii 
sana maanani, ulio kati (ya miezi miwili mitakatifu) 
Rajab na Ramadhaan, na ni mwezi ambao matendo 
yanapandishwa kwa Mola wa ulimwengu. Nami 
napenda matendo yangu yapandishwe na hali 
nikiwa nimefunga” (An Nasaaiy, at-Targhiyb wat- 
Tarhiyb, uk. 425]. 


Kufunga katika mwezi wa Shaaban ni mazoezi 
kabla ya Ramadhaan. Hata hivyo, kufunga mwezi 
mzima wa Sha'abaan ni Makruhu (hakupendezi) na 
ni kinyume na Sunnah za Mjumbe wa Allaah 
(S.a.w). 


Ibn 'Abbaas (R.a) amesema: “Msiutangulie 
Ramadhaan kwa (kufunga) siku moja au mbili, ila 
kwa wale tu wenye mazoea ya kufunga kila mara, 
na kwa hali hiyo hao wanaweza kufunga (siku hizo)” 
Al-Bukhaariy 


JE KATIKA NISFU SHAABAN KUNA UKWELI 
WOWOTE NDANI YAKE? 


Pamoja na ubora huo na daraja hiyo ya mwezi wa 
Sha'abaan, Mtume (S.a.w) hakuihusisha siku 
maalum katika mwezi wa Shaaban kufunga. 
Alikuwa akifunga kwa wingi iwezekanavyo lakini 
hakutueleza na wala hakuichagua siku ya tarehe 15 
ya Shaaban kufunga kutokana na sifa zake 
alizozitaja hapo nyuma, ila tu ametaja Fadhila za 


3 


usiku huu kutokana na hadiyth hii ambayo hata 
hivyo haikutaja kuwa kuna ibada maalum inapaswa 
ifanyike siku hii au usiku wake. 


Imetoka kwa Abu Muusaa Al-Ash'ariy (R.a) kwamba 
Mtume (S.a.w) kasema: “Allaah Mtukufu Hutokea 
Katika usiku wa 15 wa Shaaban, na Huwasamehe 
wote isipokuwa Washirikina na wale wenye uadui 
kwa wengine.” Ibn Maajah na imesemwa kuwa ni 
Hadiyth Hasan na Shaykh Al-Albaaniy. 


Jambo la kushangaza ni kwamba wengi katika 
Waislam kwa uchache wa elimu na pia kwa kufuata 
mafundisho yasiyo sahihi ambayo amesingiziwa 
nayo Mtume (S.a.w) wameitenga siku hiyo ya Nisfu 
Sha'abaan kufunga na kusimama kisimamo cha 
usiku na kusoma nyiradi mbalimbali ambazo 
wamezitunga na pia kusherehekea kwa namna 
mbalimbali. Sehemu nyingi ulimwenguni hufanya 
sherehe na Swawm pamoja na kuswali sana usiku 
kwa kuiadhimisha siku hiyo ambayo huamini ni ya 
aina yake. 


Kuna waliyoipa jina la Shab-E-Baraat au Laylatul 
Bara-at (usiku wa kuachiwa huru [na moto], au wa 
kusamehewa) kama huko bara Hindi, Pakistan na 
Bangladesh. Na kwengine hujulikana zaidi kwa 
Nisfu Sha'abaan n.k. ambapo katika siku hiyo 
wanaamini kuwa ni siku ya kusamehewa kwani 
Allaah Anawaachia huru waja wake walio motoni 
kutokana na mojawapo ya Hadiyth zisizo sahihi 
zilizohusishwa na mwezi huu wa Sha'abaan kama 
hii “Allaah Anawaachia huru waja wake walio 


4 


motoni kulingana na idadi ya nywele zilizo katika 
ngozi za mbuzi/kondoo wa Banu Kalb.” 


Vilevile kuna imani potofu kabisa katika siku hii, 
ambapo kuna baadhi ya watu wanaamini kuwa 
kushuka kwa Malaika na Ruuh usiku huo kama 
ilivyo katika Suratul-Qadr Aayah ya 4, wao 
wameelewa maana yake ni kuwa Ruuh 
iliyokusudiwa katika sura hiyo ni roho za wale 
waliokufa! Na kwamba 'roho' hizo zashushwa na 
kurejea duniani na kukutana na wake wa wenye 
hizo roho na jamaa zao wengine. Na kwa sababu 
hiyo, wale wajane hupika vyakula bora vilivyokuwa 
vikipendwa na hao waume zao waliokufa kisha 
huviandaa na kusubiri ziara zao kutoka huko 
walipo. Baadhi ya watu pia huzuru makaburi katika 
siku hiyo na kuwaombea msamaha wale wote 
waliokufa mwezi wa Shaaban uliopita na huo walio 
nao. 


Tunamuomba Allah atupe nguvu tuweze 
kushikamana na Sunnah za Mtume wetu 
Muhammad (S.a.w) katika maisha yetu. Ameen!!. 


